ADRODDIAD 

Y 

SWTDDOG  MEDDYGOL 
AR 

GYFLWR  IECHYD 

DOSBARTH  DINESI&  LLANGEFNI 
AM  Y FLWYDDYN 
1968 

G-AN  &0KFF0RI  ADRODDIAD 
Y 

SWYDDOG-  IECHYD 


JOHN  GRIFFITHS.  M.R.S.H 


M.A.P.H.I 


Cadeirydd  a Chynghorwyr  Cyngor  Dinesig  Llangefni. 


Mr.  Cadeirydd,  Boneddigesau  a Boneddigion, 


Mae'n  anrhydedd  gennyf  gyflwyno  fy  neunawfed  adroddiad  ar 
iechyd  cyhoeddus  y dref  am  y flwyddyn  1968. 

Mae  poblogaeth  y dref  yn  dal  i gynnyddu  yn  gyson.  Yn  ystod 
y flwyddyn  1950  cafwyd  adroddiad  swyddogol  cyffelyb  i hon  a diddorol 
yw  sylwi  fod  rhif  poblogaeth  yr  adeg  hynny  yn  2,157.  Anodd  yw 
dodi  barn  sefydlog  a chywir  ar  faint  y rhif  yn  ystod  yr  ugain 
mlynedd  nesaf , neu  yn  wir  at  ddiwedd  y ganrif  ag  sydd  yn  brysur 
agoshau.  Os  daw  mwy  o ddiwydiant  a masnach  i'r  dref  a'r  cylch 
daw'n  sicr  gynnydd  mewn  poblogaeth,  yn  glwm  i hyn  daw  ceisiadau 
am  gartrefi.  Teimlir  fod  y Cyngor-  hwn  yn  effro  i hyn  oil  ac  y 
byddant  yn  ymresymu  anghenion  tai  gyda  golwg  ar  rif  poblogaeth  yn 
y dyfodol. 

Fe  gofrestrwyd  63  o enedigaethau , ychydig  yn  llai  na’r 
llynedd. 

Bu  130  farw  yn  Llangefni  yn  ystod  1968,  mae  hyn  yn  cynnwys 
marwolaethau  yn  y ddwy  ysbyty.  Allan  o'r  ffigwr  yma  bu  35  o 
bobl  Llangefni  farw  yn  y Sir  a 15  tu  allan  mewn  ysbytai  yn  y 
Siroedd  eraill. 

Fe  gofrestrwyd  dau  gyda’r  T.B.,  bachgen  14  oed  a merch  34  eed. 

Ni  fu  un  haint  o'i  fath  ymysg  plant  y dref,  'roedd  14  gyda’r 
Freeh  Goch  a 3 gyda'r  Pas.  Disgwylir  i'r  ddau  yma  f^ned  yn  llai 
yn  y dyfodol  gyda'r  buchfrechiadau-  nevvydd. 

Fe  gydnabyddir  cyd-weithrediad  Meddygon  teuluaidd  a’r 
gweinyddesau  i greu  safon  boddhaol  yn  iechyd  trigolion  y dref. 

^fyd  y Masnachwyr  am  gyd-weithio  i gadw  safon  trefn  a glendid 
yn  foddhaol.  Gobeithir  y gwanant  ddal  yn  eu  hymdrech  fel  y 
boddlonnir  y cyhoedd  ac  ni  cheir  cwyn. 

Dymunaf  ddiolch  i’r  Clerc  a’i  gyd-swyddogion,  Cadeiryddion, 
Aelodau  Pwyllgorau  Iechyd  a Thai  am  eu  cyd-weithrediad  dymunol. 


Ydwyf , 

Eich  Ufudd  Was, 


W.  ARTHUR  JONES. 


■ 


v>  t 


YSTADEGAU  CYEFREDINOL 


Aceri  ArwynebeGd 

2,510. 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o’r 
boblogaeth  ynghanol  y flwyddyn  1968. 

3,490. 

Cyfrifiad  Poblogaeth  1967. 

3,390. 

Rhif  tai  Cyngor. 

735. 

Rhif  tai  preswyledig. 

1,180. 

Gwerth  mewn  treth. 

£119,274. 

Swm  cynnyrch  0 dreth  geiniog. 

£452. 

YSTADEGAU  BYWYD 


Gwryw 

Senyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

31. 

28. 

59. 

Anghyfreithlon 

1. 

3. 

4. 

32. 

31. 

63. 

Graddeg  genedigaethau  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y boblogaeth  oedd 
18.0.  Graddeg  genedigaethau  am  y flwyddyn  1963  - 26.8;  1964  - 19.39 

1965  - 20.72;  1967  - 20. lr  Graddeg  genedigaethau  y Sir  oedd  18.7; 

Cymru  a Lloegr  16^9. 

Graddeg  genedigaethau  gosodedig  Llangefni  am  1968  oedd  16.6. 


Genedigathau  Marwanedig 
2 Gwryw. 


Graddeg  marwanedig  Llangefni  oedd  0.37.  Graddeg  marwanedig 
y Sir  yn  ol  y fil  o'r  genedigaethau  (bywanedig  a marwanedig)  oedd 
30.7;  Cymru  a Lloegr  14.0.  Graddeg  marwanedig  yn  ol  y fil  0 
amcangyfrif  y boblogaeth  oedd  - Sir  Eon  0.25;  Cymru  a Lloegr  0.25. 

Marwolaeth  (Pob  oed) 

Cyfanswm  - 50. 

Graddeg  marwolaethau  yn  ol  y fil  o amcangyfrif  y boblogaeth 
oedd  14.3.  Graddeg  am  y flwyddyn  196Z).  - 10.9;  1965  - 11.1; 

1966  - 9-3;  1967  - 13.3.  Marwolaeth  gosodedig  Llangefni  am  1968 

oedd  13.8.  Sir  Eon  12.7* 

Marwolaeth  Mamol 

Dim  un. 


Marwolaeth  Babanod 


Dim  un 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https://archive.org/details/b28855504 


Graddeg  Marwolaeth  Babanod  o dan  fis  oed 
Dim  un. 


G-wryw 


1.  Tuberculosis  *f  Respiratory  System  1 

2.  Malignant  Neoplasm  - Stomach 

3.  Malignant  Neoplasm  - Lung,  Bronchus  2 

4.  Malignant  Neoplasm  - Breast 

5.  Leukaemia  _ 

6.  Diabetes  Mellitus  - 

7.  Other  Endocrine  etc.  Diseases  1 

8.  Other  Diseases  of  Nervous  System  etc.  - 

9.  Hypertensive  Disease  1 

10.  Ischaemic  Heart  Disease  9 

11.  Other  forms  of  Heart  Disease  4 

12.  Cerebrovascular  Disease  1 

13.  Other  Disease  of  Circulatory  System  3 

14.  Other  Disease  of  Digestive  System 

15.  Hyperplasia  of  Pro state  2 

16.  Other  Disease,  Genito-Urinary  System  1 

17.  Congential  Anomalies 


25. 


Benyw 


2 

1 

1 

2 

1 

3 

4 
2 
4 
2 
1 

1 

1 


25. 


Ataliad  a rheolaeth  Clefydau  Heintus 
Clefydau  nodedig  (ar  wahan  i Ddarf odedigaeth) 


Prech  Goch 
Pas 


14 

3 


Hysbyswyd  fel  a 

ganlyn 

Oed 

Rbyw 

Ysgyfaint  neu 

Di-Ysgyfaint 

14. 

&• 

Ysgyfaint. 

34. 

B. 

Ysgyfaint. 

Imiwni*  yr  erbyn  Diptheria,  Tetanus 

a*r  Pas 

Cafodd  101  o tlant  eu  himiwnio  am  y tro  cyntaf  yn  erbyn  "Diptheria" 
yn  ystod  1968;  101  ei  himiwnio  yn  erbyn  y Pas  a 103  ei  himiwnio  yn 

erbyn  "Tetanus".  J 


16  eu°fridfucMrechu.eU  bu0hfrechu  m y tro  oyntaf  yn  7 flwyddyn, 


Mae’r  buchfrechiad  B.G.C.  yn  cael  ei  roddi  gan  Swydd»g  Meddygol 
Arbennig  x r ysgyfaxnt  ac  yn  cyd-weithredu  a Meddyg  y Sir.  Mae'r 

™ vUbnrhfS°f^U/rC?iff  P°b  taban  a en±r  1 Sartref  lle  mae  darfodedigae-t 
yn°  y buchfrechxad  fel  amddxffyniad  rhag  y clwy.  HefVd  caiff  y rhai  svdd 
mewn  cyffyrddiad  a«r  cleifion  y buchfrechiad  yma.  7 7 


♦ 


* <1  ° ® 


- ' 


. 


ADRODDIAD  YR  AROLYGYDD  IECHYD  AM  Y FLYiTYDDYN  1968 


a : 

l) 


Adeiladwyd  deuddeg  a deugain  o dai  ar  safle  Felin  Graig  yn  ystod  y flwyddyn; 
ugain  ty  gyda  dwy  ystafell  gysgu,  a 'r  gweddill  yn  cynnwys  tair. 

Pedwar  ty  dros  dro  yn  unig  oedd  yn  aros  ar  safle  Bron  y Graig  ar  derfyn  y 
flwyddyn. 


Nifer  y tai  Cyngor  oedd  735,  fel  a ganlyn  :- 


3 ystafell  wely. 

Dwy  Ys- 

Un  Ys- 

Un  ys- 

4-  Lloft 

Heb 

Barlwr 

Parlwr 

Ty  un- 
llawr 

tafell 

wely 

tafell 

wely 

tafell 

Sylwadau 

Clwch 

6. 

4-. 

Tai  Dinas 

8. 

Ucheldre 

14. 

16. 

12. 

+ Rhif  43/44 
Cartref  Plant, 

Isgraig 

2. 

24. 

H 

00 

. 

G-er  y Graig 

9. 

28. 

+ Ystafell  Ymwelwyr 

Bron  y Graig 
Stryd  y Bont 

12. 

4. 

Mae  shyf  ryd 

4. 

36. 

Rhif  12  - Ty'r  Heddlu 

Dolaf on 

8. 

18. 

10. 

Swn  yr  Af  on 
Bron  y Felin 

2. 

20. 

2. 

Corn  Hir 

• 

CM 
1 — 1 

Pennant 

7. 

18. 

35. 

8. 

Rhif  11  - Ty  V B dilu 

Capel  Uchaf 

12. 

Pencraig 

76. 

71. 

1. 

• 

00 

C\J 

Bro  Tudur 

2. 

4-3. 

• 

0 

C\J 

5. 

F'fordd  Talwrn 

2. 

12. 

2. 

Plas  Tudur 

. 

0 

CM 

6. 

G-lan  Cefni 

3. 

17. 

8. 

+ Ystafell  Ymwelwyr 

yn  Pandy 
Felin  Graig 

. 

CO 

H 

32. 

• 

0 

CM 

Cyfanswm 

27. 

|| 

II  H 
II  00 
II 

It  * 

II 

II 

II 

310. 

1 

1 

1 

i .H 

1 

I 

II  

1 

1 1— 1 
1 MJI 
1 H 

\ . 

1 

1 

1 

51. 

1 

1 

1 

1 OD 

| • 

1 

IU 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Y mae  gan  y Cyngor  hefyd  6 o fflatiau  ym  Mhlas  Pencraig  a chwe  ty 
arall  sef  Pencraig  hardens,  Pencraig  Lodge,  Felin  Graig,  Penrhos  a 
Phenrorsedd. 

!)  Tai  Preifat  : 

Bu  ychwanegiad  o 22  yn  rhif  y tai  preifat  newydd  yn  ystod  y flwyddyn,  o'i 
gymharu  a 43  yn  ystod  1967. 

Gwelliannau  : 

Preifat  gyda  chymorthdal  : 

Talwyd  ch»e  cymorthdal  i wella  tai  eleni  eto,  a thri  ohonynt  yn  gymorthdal 
Hawn  o £4-00..  Llawenhawn  yn  y f faith  f od  y duedd  yma  yn  parhau  o fewn  y rhannau 
hynny  o’r  dref  sydd  wedi  ei  nodi  gan  y Cyngor  fel  rhannau  aeddfed  i'w  datblygu. 


Deddf  Rhent,  1957  - Tystysgrif  Cyvvair  ^rwg  : 

Ni  wnaed  un  cais  am  dystysgrif  felly  i’r  Cyngor. 

Deddf au  Tai  : 

Ni  chafwyd  achos  i ddefnyddio  rhybudd  ffurfiol  o dan  y deddfau  hyn. 


TO  : 

x)  Tai  Lladd  : 

By  Ty  Lladd  newydd  y Cyngor  yn  wag  ar  ol  i’r  achosion  o glwyf  y Traed 
a*r  Genau  ddirwyn  i ben  diwedd  Ionawr.  Yn  ystod  y mis  hwnnw  fe  laddwyd 
287  0 wartheg,  8 llo,  a 7 o ddefaid  yno. 


Nifer  yr  anifeiliaid  eraill  a laddwyd  o fewn  y dosbarth 


Gwartheg 

Lloi 

Moch 

Defaid 


anaddas  i*w  fwyta 


1114. 

22. 

2619. 

9282. 


Gwartheg  Lloi 

Moch 

Defaid 

Ysgerbydau  (cyfan) 

4.  4. 

26. 

28. 

Ysgerbydau  (rhan) 

6. 

17. 

7. 

Ieuau 

63  7. 

47. 

530. 

Ysgyfaint 

38.  •* 

100. 

- 

Pennau  a thafodau 

6 » «.■ 

16.  • 

— 

Calonnau 

7. 

36. 

- 

Arennau 

2. 

1. 

Plyciau 

- 

184. 

70. 

Bwyd  Anaddas 

Derbyniwyd  swm  sylweddol  o fwyd  tun  anaddas  yn  ystod  y flwyddyn, 
ohladdwyd  hwy  yn  nhomen  ysbwriel  y Cyngor. 

a 

ANWEITHDRA  : 

Nifer  y siopau  sydd  yn  gwerthu  bwyd 


Cigyddion  

• • • 

5. 

Groseriaid  a Siopau  Ffrwythau 

• • • 

14. 

Siopau  Teisennau  a Melysion 

• • • 

8. 

Poptai  

• • • 

4. 

Tai  bwyta  a Gwestai  ... 

• • • 

10. 

Masnachdai  a gofrestrwyd  dan 

Adran  16  o'r  Ddeddf  Bwyd  ... 

• • • 

3. 

Masnachdai  a gofrestrwyd  i werthu 

Hufen  la.  ...  ... 

• • • 

20. 

Masnachdai  a gofrestrwyd  i 

ffrio  pysgod  

• • • 

3. 

Bu  cryn  anf oddlonrwydd  ynglyn  a safon  glanweithdra  yn  un  ty  bwyta 
ond  bu  newid  trwyadl  mewn  rheolaeth  a safon  ar  derfyn  y flwyddyn,  Mae 
galw  am  arolygaeth  gyson  mewn  achos  neu  ddau  arall  lie  mae*r  safon  yn  isel. 


Hoffem  weled  uwch  safon  yn  rlieoli.  yn  y fasnach  agored  ar  ddydd  Iau. 
Edrychwn  ymlaen  at  y dydd  y bydd  pob  stondin  bwyd  o dan  do. 


Nid  oes  ffatri  cywion  ieir  yn  y dosbarth 


rr  • 


,1 


DIFA  LLYGOD  : 


Natur  yr  eiddo 

Nid 

Amaethyddol 

Amaethyddol 

EIDDO  ARVAHAN  I GARTHFFOSYDD  : 

1.  Nifer  yr  eiddo  yn  y dosbarth. 

I6l6. 

27. 

2.  (a)  Cyfanswm  yr  eiddo  a 

archwiliwyd  wedi  derbyn 
cwynion. 

103. 

(b)  Nifer  lle’r  oedd  llygod 
yn  bla. 

( i)  Llygod  mawr 

92. 

(ii)  Llygod  bach 

11. 

- 

CARTHFFOSYDD  : 

3.  A gafwyd  pla  mewn  carthffosydd  y 

n ystod  y flwy 

ddyn?  Naddo. 

Gwenwynwyd  yn  ol  y galw  gan  weithiwr  rhan-amser  y Cyngor. 


)EDDF  FFATRIOEDD  : 


Eiddo 

Nifer 

Nifer 

Ymweliadau 

Rhybuddion 

Erlyniadau 

(l)  Adrannau  1,2, 3, 1+ 

a 6 yn  gyfrifoldeb 

y Cyngor. 

- 

- 

.. 

(2)  Adran  7 yn  gyfrifoldeb 

y Cyngor. 

22. 

22. 

2. 

— 

(3)  Eiddo  arall. 

3. 

3. 

- 

- 

Cyfanswm 

25. 

25. 

2. 

- 

Yn  y ddau  achos  lle'r  anfonwyd  rhybuddion  yr  oedd  y 
cyf leusterau  ceudai  yn  annigonol  ac  yn  anfoddhaol. 


gDDF  SbYDDFEYDD,  SIOPAU  AC  EIDDO  RHEILFFORDD  : 


ill "A" 


Cofrestru  ac  Archwiliadau  Cyffredinol 


Natur  yr  Eiddo 

Nifer  a 
gofrestrwyd 
yn  ystod  y 
f lwy  ddyn 

Cyfanswm  yr 
eiddo  a 
gofrestrwyd 
ar  ddiwedd  y 
f lwy ddyn 

Nifer  yr 

Archwiliadau 

Cyffredinol 

Swyddfeydd 

29. 

16. 

S-iopau  yn  manwerthu 

— 

56. 

C 

Eiddo  cyf anwer thwyr 

— 

4. 

j . 

Tai  bwyta 

_ 

6. 

Lie  oedd  cadw  tanwydd 

- 

- 

Cyfa.nswm 

- 

95. 

21. 

Nifer  ymweliadau  o bob  math  gan  yr  Arolygydd  a*r  eiddo 
uchod  - 0[-7 


■J 


Tabl  "C" 


Dadansoddiad  o'r  nifer 


personnau  a 


r — — — -■ 

Natur  yr  Eiddo 

Nifer  a gyflogir 

Swyddfeydd 

211. 

Siopau  yn  manwerthu 

166. 

Eiddo  cyf anwerthwyr 

12. 

Tai  bwyta  (agored) 

28. 

Lie  bwyta  (preifat) 

Lie oedd  cadw  tanwydd 

- 

Cyfanswm 

417. 

Cyfanswm  dynion 

217. 

Cyfanswm  merched 

200. 

B B l 

IARTHFEOSIAETH  : 


Gorffenwyd  y gwelliannau  angenrheidiol  yn  y G-waitb 
nid  oedd  yn  effaith  llawn  yn  amlwg  hyd  derfyn  eithaf  v 
hidlau  newydd  gael  cyfle  i aeddfedu. 


Carthffosi,  ond 
flwyddyn  wedi  i'r 


wp,.  Sffde  *ai  sydd  heb  fod  ^ gysylltiedig  a*r  garthffos  gyhoeddus 
dx  dirywio  n fawr  er  pan  gollwyd  gwasanaeth  oerbydau  glanhau  ceudai  y 
Dosbarthxadau  Gwledxg  cyfagos.  Nid  oes  ateb  boddhaol  i geudai  sydd  yn 

y+u?Snarth  Dlnes:Lg  ac  mae’n  anodd  iawn  esbonio'r  sefyllfa 
anfoddhaol  x drethdalwyr.  Nid  ydym  eto  wedi  llwyddo  i ddod  i 
gyd-ddealltwriaeth  a fr  y pwnc • 

AgGLU  A CliAEL  &WARED  0 YSBWRIEL  ; 

Mae'r  gwasanaeth  hwn  yn  parhau  i gyfarfod  anghenion  y dosbarth  heb 
ddod  wyneb  yn  wyneb  ag  anhawsterau  mawr.  Bydd  yn  bryd  i'r  Cyngor 
ystyrxed  adnewyddu'r  cerbyd  presennol  yn  ystod  y flwyddyn  neu  ddwy 
nesal  gan^fod  costau  atgyweirio  yn  cynyddu'n  gyflym.  Mantais  fyddai 

1 S5d\r.1?r?'  ^ d0*  Awgrymodd  Svyyddog  o»r  Swyddfa  Gymreig 
y byddax  yn  fantexsxol  x gyflogi  dyn  ar  y domen  yn  barhaus  i gadw 
rheolaeth  ar  y safle  a rhoi  gorchudd  o bridd  ar  ben  yr  ysbwriel  yn 


'jiS'. 


r‘*  ' 


